B 1 



■035. 



596 



UN1VERSITY OF MIGHIGAN 

iliililii 
3 9015 0350S 0072 



BUHAY 

Ni 

MARTIN LUTERO 

DAKILANG REPORMADOR 




Si Lutero ng bumabasa ng Biblia sa kanyang- 
kwarto sa monasteryo. 



^To\^ 




■ IK 




325 








ISINATAGALOG . 




m Sofronio (r. Calderon 


AT 
IPINAL.IMBAG 

''The Ameriean Bible Soeiety'' 

AT NQ 

The Philippine Islands Sunday Sehool Union. 




MAYNILA, K. P. 
1917, 



BIBLiO-FiLIPiNO 

P.O. BOX SM - 116 STA. M ESA 



. LWBAOANO-EL1916" MANILA. PH.1.1PP1NES 

i TEL. 61-12-18 



BUHAY 

Nl. 

.MARTIN LUTERO 

DAKILANG REPORMADOR (i) 



Pagkabata at mga unan^ pag-aaral ni £^em. 

Noong ika 10 ng Nobyembre ng 1483 -ay ipi- 
iianganak si Martin Lutero sa nayon ng Eiskben., 
at kinabukasan ay bininyagan sa simbahan ng 
ISan Pedro n^ nasabing nayon, Siya'y ,pinanganlang 
Martin dahil sa siya^y ipinanganak ng bisperas ng 
^an Martin d^ Tours. 

Ang kahulugan ng Lutero^ na gaya ng Lotaro 
•o Lotaryo -ay ^*ang nagbibigay dang^l s& hukbo'^, 
a-t palibhasa't nagtatagiay ng ganitong pamagat ang 
iba't ibang*mga -emperador at prinsipe^ ay ipina- 
iagay ng iba na ang dakilang Rieformador (1) n^ 
ito ay angkan ng mga mahal na tao. Si Lutero 
a-y hindi naniwalel kaylan man sa ganitong palagay 
«a kanya,^ubali ay madaias niyangsabihing^ **Ako,y 



<1) Reformador ay ang bunaago ag' ayos fig kapanampalatayaMn 



— 2 — 

anak ng man^agaw^; ang aking ama, ang aking 
nuno at lahat ng kanunuan ko ay pawang mang- 
gagawa: ang ina ko ay siya ring pumapasan ng 
kahoy na kailangan sa amin^ pagkatapos na ma- 
pulot niya sa gubat. At di niya ikinahiya .na& 
magbansag ng katiyang ab^ng lahi, at makisala- 
muh^ sa madl^, na siya liiya tuloy ipinagtaglay 
ng kagitingan sa bayan, 

Si Juan o Hans Luther, na kanyang am^, ay 
minero, na taganayon* ng Mohra, malapit sa Eise- 
naeh, sa Thuringia,' at ang kanyang ina, si Mar 
garita* Lindemann ay taga Neustadt, na nasasaklaw 
ng Obispo ng Wurzburg; na ang mag-asawang 
ito ay kapw^ masipag at mga taong marunong 
matakot sa Dyos» 

Si Juan ay natatangi sa kanyang kabanalan 
at di kawasang katalinuhan, gayong siya'y isang 
ab^ng manggagaw^ sa mina: kinakdugdan niya ang 
pagbabasa ng m-ga aklat at pagtataglay ng karu- 
Rungan, na siyang karaniwang hilig ng mga taong' 
nakaririwasS sa Alemanya. / 

Hindi nalaon at pagkatapos maipanganak ang 
panganay na si Martin, ay nilisan nila ang Eis- 
leben at llimipat sa MansfeM, na doon nangyari 
ang mga uuung hakbang sa buhay ng^ babago ng 
ayos ng kapanampalatayahan. I>oon ng^ nagsimuli 
•si Martin ng p^gpasok sa paaralan at pagtataglay 
ng mga unang sfmulain ng karunungan, na nag- 
aral bumasa, sumulat at bumilang, sak^ ng ka- 
tesismo, ng Sangpung ITtos, ng Sumasampalataya, 
ng Ama Namin at ng kaunti ng gramatikang latin,- 

IsTguniH ang ayos ng pagtuturo sa nangag-aaral 
^ay may kabagsikan, at magfng sa paaralan na 
gaya sa sariling tahanan ay lagi niyang pinanghi- 
lakbutan ang panghsigupit. 

Hindi natin lubhang batid ang likas sa kapa- 
nampalatayahan tii Lutero sa kanyai^ pagkabat^;' 
nguni't mawilihfn sa mfa prusisyon at mapagpa- 



kinig rig mga sermoil sa dakilang simbahan na ang 
pamagat ay San Jorge, na Pumatay ng Dragon, 

Ng magtaglay ng gulang na labing apat na 
ta6n ay ipinadala si Martin sa Magdeburga upang 
doon mag-aral, at pagkatapos ay sa Eisenaeh sa 
gayon ding adhika. Ang kalagayan ni Hans Luther 
(Juan Lutero) ay bumati ng dt kawas^, at pina- 
siyahan niyang magpatuloy ng pag*-aaral ang kan- 
yang anak. 

Kalagimlagim ang naging pamumuhay ng bi- 
natang ito dito sa bayang huling nabanggit. Ka- 
ilangang kumantd sa mga daan upang kumita ng 
kanyang pagkain, hanggang sa aw^ ng Dyos ay 
kinahabagan siya ng isang banal na babae, na 
nagngangalang Ursula, asawa ni Gonrado Gotta. Sa 
katwaan sa tinis ng boises ng binatang ito, ay 
nilingap niya, inampon sa kanyang bahay at pi-. 
naggugulan sa pagaaral; kagandahang asal, ha 
laging inahila ni Lutero atkinilalang utang na loob, 
na tuloy pinamagatan niya itong babaing nagam- 
pon sa kanya ng **banal na Sunamita'^ 

Hindi rin niya kinalimutan kaylan. man a^ng 
mga hirap ng kanyang abang pamumuhay ng siya'y 
nag-aaral sa Eisenaeh. Minsan ay nasabi niyang 
^'Hwag ninyong hamakin ang mga batahg kuma- 
kanta sa mga pintuan na nagpapalimos ng tinapay" . 
at nagsasabing *^Fanem propter Deum\'^ o **A]ang- 
alang po sa Dyos ay limusan ako ng tinapay'', na 
ako man ay nagkaganyan. 

Ang pagkatanggap sa kanya sa bahay nina Cotta, 
na isa sa mga pangulong sangbahayan sa Eisenaeh 
ay siyang tangijig ginghawa na tinaglay ni Lutero 
sa kanyang pagkabat^, 

II. 
Si Lutero ng nag-aaral sa Unibersidad sa ErfurL 

Ng tagaraw ng ta6n 1501 ay nasok si Lutero 



sa Unibersidad sa Erfurt, na likmuan ng kaninu- 
ngan at bantog noon sa boong Alemanya. 

Sa panganoring yaon ng mga karunungan ay 
napukaw ang katalinuhan ng binat^ at tumalaga 
sa pag-aaral ng boong sigla at sikap. 

Ang bagong karunungan ay nagsisimul^ noon 
ng pamamanaag, at sa Erfurt ay may magigiting 
na mga kinatawan ng unang karunungan, na nag- 
turo kay Lutero ng mga bantog na aklat sa 
Roma, na' mula noon ay minahal niya sa tanang 
buhay ang mga aklat na latin. 

Sa mf a guro na di alangan sa iba sa ngalang 
karunungan ay nag-aral din naman siya ng "fi- 
losofia peripatetiea' ' at ng ^*teologla eseoMstiea* ' , na 
pagkatapos ay pinuwing niya, nguni't di niya pi- 
nagsisihan ang pagkapag-aral ng mga ito; palib- 
•hasa't kung dt niya natarok* ang ''doetrina eseo- 
lastiea'' o aral ng simbahan, ay disin inaring musmos 
na kapanaghilian ang kanyang mga pagsalangsang ; at 
sa pamamagitan ng karunungan niya sa mga iyon ay 
napuwing niya ng boong tuos ang mga kamalian, 

Si Lutero ay natanghal sa Universidad na yaon 
sa kanyang katalinuhan, at noon pa'y hinuhulaan 
nang siya'y gagawai ng mga dakilan bagay. 

Noong 1502 ay nagbaehilyer ea pilosopya, at 
noong 1505 ay nagtaglay ng pamagat na Magister, 
na katumbas ng doMor. Siya'y naging magiting 
sa kanyang mg-a kasama at minahal siya, palibha- 
»aH masay^ at magiliwin sa m?a awit at tugtiigin. 

Ang kabaitan niya ay dalisay; nguni't di ta- 
glay ng kanyang diwk ang kapayapaang idinudulot 
ng tunay na relihiyon; madalas m'yang m^itanong 
sa sarili: *^iKaylan ka magiging banal at magta- 
tamo ftg lingap ng Dyos?-'' At kaylan ma'y df 
siya magkasya sa sarili. 

Ng panahong yaon ay namatay sa Roma ang 
Papa AIejandro VI dahil sa lasong inihand^ ng 
isang kardenal; at sa pagkabakM ng boong kakrig- 



- 5 — . 

tyanuhan sa mga ligalig na nangyari sa gayong 
Pangulo, ay naghangad na hanapin ang katotoha- 
nan at kagalingang nawal^. Noon naman ay siya 
ngang pagkatuklas ni Lutero ng Biblia sa Akla- 
tan ng Unibersidad sa Erfurt. Kaylan ma'y di 
niya nakita ang Santong Aklat na iyan, at sa 
pagbasa niya ay napukaw ang kanyang kalooban 
na tuloy misabi niyang: i"Mano nawang pagka- 
looban ako ng butihing Dyos ng isa pang aklat 
na gay^ nito! Hangad na di nagtagal at nang- 
yari, gaya ng matutunghan sa dakong hull. Si 
Lutero ay siya n^ang naging galamay sa mga ka- 
may ng Dyos na nagkaloob ng aklat na ito sa angaw- 
angaw na gaya niya hanggang sa panahong ito. 

Nguni't ang nakapinsal^ sa kanyang baklang 
pag-iisip ay ang biglang pagktoatay n^ isang kai- 
bigan, na tuloy nangyari na ang binatang doktor 
sa pilosopya, na pinapag-aaral ng kanyang ama 
ng pag-aabogado, ay nagbagong loob na tinalikdan 
ang sangdaigdig at nasok sa '*cliiustro^\ 

Tinipon ng^ ang kanyang mga kaibigan sa 
isang masayang pagsasalosalo ; at kinahapunan pag- 
katapos ng mga kalugodlugod na pagsasalitaan, na 
sinaliwan ng mga tugtugan at kantahan, ay ipina- 
talastas niya sa kanila ang kanyang pasiya, na 
pinakinggan nila ng boong pagtataka. Katapusta- 
pusa^y nagpaalam na nagdala ng dalawang aklat, 
isang *'Virgilio'' at isang **Plauto'' at tinahak ang 
mfa tahimik na lansangan hanggang sa dumating 
sa pintuan ng Monasteryo ng mga agustino na 
doo^y hiniling niyang "siya'y tanggapin. 



III. 

Si Lutero sa Monasteryo, 

Boong galak na tinanggap ng mga agustino si 
Lutero, na ikinatw^ niMng ndpasama sa kanilang- 



samahan ang isang magiting na doktor ng Uniber- 
sidad; nguni't ipinatalastas nila sa kanya na siya^y 
isang monghe, at doo*y hindi niya mahihintay na 
siya'y pakukundanganan. 

Siya'y pinapagwalis sa mga silid at pinagaw^ 
ng ibaH ibang ab^ng ga^yain,, hanggang sa sinugo 
sa mga lansangan na pinapagdala ng supot sa 
balikat upang ipagpalimos ang kombento. 

Ang lahat ng kaabaang ito ay tiniis ni Lutero 
ng boong pagpapakababa at ng boong^kasiyahang- 
loob, na ipinalagay niyang bahagi ng tuntuning 
ikalulugod sa kanya ng Dyos; saka sa hangad 
niyang mapayapa ang kanyang kalooban, na kan- 
yang ipinasiyang hanapin s^ loob ng monasteryo. 

iKay bagsik na kabalintunaan ! Tinalikdan 
niya ang lahat ng\ kalayawan at karangalan sa 
sangdaigdig: nakisama sa mga banal na monghe, 
at gayon man, ang palagay niya sa sarili ay isa 
siyang taong puspos ng kasalanan, at sukat sa 
isipin ang Dyos ay ikinapapahilakbot niya. Ang 
kanyang sikap sa pagpapakahirap ng katawan, sa 
pamamagitan ng mga^^ayuno at bihilya, ay lalo 
lamang nakapagpapalaki sa kanya ng kahirapan, 
na tuloy ipinagkasakit niya. Minsan ay natagpuan 
siyang watang diw^ sa kanyang silid, na kung 
kaya't pinagsaulang loob ay dahil lamang sa ta- 
ginting ng musika na lagi niyang kinagaganyakan. 

Kaipala'y nasiraan eiya ng isip sa relihiyon, 
kundi nakatagp6 ng mga mang-aaliw. Ang una 
ay isang matandang monghe, na di talos ang pa- 
ngalan. Sa pagkamasid nit© na ang kaligaligan ni 
. Lutero ay nagbubuhat sa takot sa kanyang mga 
kasalanan, ay inulit-ulit sa kanya ang mga salit^ 
ng Sagisag ' ng mga Appstol, na: **Naniniwala 
ako sa kapatawardn ng mga kasalanan:." at pagka 
isinasagot ni Lutero ang kanyang kapaniwalaan sa 
talatang ito, ay tinutugon ng matanda, na: *'Kai- 
langang maniwalel ka pO, hindt lamang sa kapa- 



- 7 - 

tawatan ng rng* kasalanan ni David at nl Pedro, 
na ito man ay pinaniniwalaan ng mga dyablo; 
Inihahatol ng D^^^os na ating paniwalaan na tayo'y 
pinatatawad sa ating mga kasalanan. ^' 

Ang ikalawang umaliw kay Lutero ay si Stau- 
pitz, Bikaryong pangkalahatan ng mga agustino sa 
Alemanya. Nilingap nito ng di kawas^ ang naha- 
hapis na binatang si Pray AgHstin, na siyang pa- 
ngalang ipinamagat sa kanya ng ^iya'y magsuot 
ng abito. Napag-unaw^ ng Bikaryo na ang gayong 
ligalig ng kalooban ay nagbuhat sa pagbubulay 
ng tungkol sa likas ng Dyos sa isang paraang 
mali, at sa dahilang ito ay pinayuhan siya ng 
mga kahalihalinang pangaral. 

"Oh, kapatid ko," aniy^ "makalibong ipina- 
ngakd ko sa Dyos na Banal na mamumuhay ako 
ng isang banal na kabuhayan, at kailan ma'y dt^ 
ko naganap ang aking mga panata. Ngayo^ ni- 
wawalang bahal^ ko, yamang ayon sa aking pag- 
kamalas ay dt ko magaganap. Kung ako'y di 
gagawaran ng Dyos ng kanyang kahabagan alang- 
alang kay Kristo at pagkakalooban ako' ng isang 
kamatayang maginghawa pagpanaw sa sangdaigdig 
na ito, ay di ako makatatayS sa kanyang marilag 
na harapdn kahi^t taglay ko ang lahat ng aking 
mabubuting gaw^.'^ ' . . 

At sakat **^bakit ka p6 nagpapakapigbati sa 
pag-iisip ng mga ganyan|f isipan?* Bulaybulayin mu 
p6 ang mga sugat ni Hesul^risto at ang dug6 ni- 
yang ibinubo dahil sa^ inyo, at diyan mu p6 ma- 
kikita ang kanyang kaawaan. H^^ag kanga pong 
magpakahirap ng dahil sa lyo pong mga kasalanan, 
kungdi paampon ka p6 sa mga kamay ng Manu- 
nuboa. Hwag ka pq^g lumayd sa kanya; ang 
Dyos ay hirtdi p6 labean sa inyo, ikaW p6 ang 
Itimilihis sa Dyos. 

Dininig ni Lutero ng kalugodlugod ahg mga 
salit^ ni Staupitz; at sa pagbabasang lagi ng isang 



- 8 - 

munting Bibliang latin, na ibinigay sa kanya ni 
m?a monghe (na siyarig kaloob na hiniling niya 
sa Dyos), ay untiunting tumiwasay ang kanyang 
kalooban. 

Ang mga salit^ ng Biblia, na sa simul^ ay 
inakala niyang puspos ng kakilabutan, ay nagdu- 
dulot sa kanya ngayon ng saganang pag-asa, at 
anang sabi ng^ niya ay naglalapitan sa kanya na 
parang mabubuting kaibigan. 

Ang mga salitang binanggit ng apostol na **Ang 
banal ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananam- 
palataya'\ ay nakapagwaksl sa kanya ng pangingi* 
labot sa kasindaksindak na salitang Katarungan o 
hustisya. 

Ng ika 2 ng Mayo ng ta6ng 1607 ay ipinagdiwan 
ni Lutero ang kanyang unang misa; ng sumunod 
na taon ay pinapagtur6 siya ni Staupitz saUnibersidad 
'sa Wittemberg. At noong taong 1511 ay naeaila* 
ngang malakbay, sa Roma ng dahil sa mga bagay 
ng kombento. Boon ng& niya inasahang matutukla- 
san ang ikapapayap^ ng kalulwa na siya niyang 
hinahanpad: sa piling ng mga libingan ng mga 
apostol Pedro at Pablo, 'sa isang bayan na talagang 
nauukol sa relihiyon, na likmuan ng Papa at ng 
mga Kardenal ay inakala niyo-ng matutuklasan ang 
talagang. wagas na kristyano. IKay laking kaba» 
lintunaan! Ang Roma ni Aleiandro VI at ni Ju* 
lio II ay ipinalagay niyang Babilonya ng Apoka» 
lipsis: ang m^a pare ay madalian, kung magmisa 
at wal^ mari lamang sa loob: ang mga kasuutan 
at kaugalian ng m?a pare ay nagbabadya ng ka* 
layawan, at napagl^ita npa: niyang walang katoto- 
hanari ang sinasabi tungkol sa Roma, na anopa't 
§a alin mang dako na 'gaya riyan ay maaring 
mawa,lan ng pananampalatafa. 

Sa ganitong paraan at sa mga ganyang lakad 
ay untiunting inihahand& ng Panginoon ang kanyang 
lingkod sa dakilang gawain ng Pagbabago» 



IV. . 

Si Lutero sa pagka-gurd sa Uni'bersidoud 
^a WiMemberg. — - 

Si Lutero ay mongheng agustino pa rin at 
nagsusuot pa ng kasuutang nauukol sa kanyang 
pagkamonghe; nguniH hindi na pulubing gagal^galA 
^a mga lansangan sa Erfurt, kungdi Doktor sa Pi- 
losopya at l^eolohiya at 'tanghal na Guro sa Uni- 
bersidad sa Wittem.,berg, na dahil sa kanyang ka- 
gitingan ay naganyak ang marami n-a mangag- 
>aral doon. 

Siya'y nabantog ng dahil sa kanyang mga 
pagsasalaysay ng mga banal na kasulatan. Itinu- 
turo niya ng boong liwanag ang mga santong aklat, 
lalong lalo na ang Mga Awit at ang Sulat sa mga 
taga Roma, na kapagkaraka'y siyang nakapukaw sa 
kanya ng kalooban. 

Ang pananalaysay ni Pablo na, **ang kataru- 
ngan o hustisya ng Dyos ay ^ nahayag mul^ sa 
langit'^ ay niwari ng kanyang diwa na isang 
kakilabutang di masayod; nguni't ng panghawakan 
niya ang isipan ni San Agustin ay nagbagong-loob 
siya, palibhasa't kanyang napag abot ang maliwanag 
na ibig sabihin n5: Apostol. *'Ang katarungan o 
hustisyang ito ng Dyos" andng ating Re/ormador^ 
ay hindi dapat ipalagay na katarungang mapagpa- 
rusa, kungdi katarungang ndgpapaging dapat sa 
makasalanan", Sa pagkatuklas niya ng g«^yang 
kahulugan ay nagalak siya n8 dl kawas^ na napawi 
8a kanyang isip ang malabong kakilabutan tungkol 
sa impyerno at humalile ang maliwanag na larangan 
ng kalwalhatian. Sa mga pagkakataong nagugulo- 
mihanan ang kanyang kalooban ay ginagamit niyan'g 
maliwanag na tauglaw ang mga salitang ito ni 
Pablo. 



_ 10 _ 

*'Ang banal ay mabiibuhay sa pamamagitan 
ng pananampalata^a", ay siyang kawikaang pinang- 
hawakan ni Lntero. sk^tanang buhay niya. 

"^^Ang lihim ng pagkabantog niya 9a pagpapa- 
liwanag ng mga kasulatan ay nasa sikap ng kan- 
yang niga pagsiisiyasat. Sa pagkapagdanas niya ng 
mga pag-aalinlangan at pag-aalapaap ng kalooban 
ay tinaglay niya ang mabisang paraan ng pang- 
aaliw sa pamamagitan ng mga kasulatan. Kaya't 
anang isang alagad niya: Kung siya^ ndpapaking- 
gan ay parang nakikita ng mga tao sa isang ma- 
dilim na gabi ang pagliliwanag ng ^isang bagong 
ilaw sa mga aral ng Biblia. Sak^ "aniya/' nili- 
liwanagan ang pagkakaiba ng kautusan at ng Eban- 
helyo, at inilalapit ang mga kalooban ng mga tao. 
sa banal na Anak ng Pyos." 

Ipinahayag ni Lutero ng una ang malaking 
takot niya sa pangangaral, na siya'y nangangamb» 
sa magiging sasagutin niya kung siya^ manalitS 
sa pangalan ns: Dyos; niS[uni't sa utos ng nanga- 
miminuno sa kanya ay ginanap niyang palagi sa 
mga simbahan sa Wittemberg, na pinagbubuntunan 
ng tao upang siya^y mapakinggan, palibhasa't ang 
kanyang mga pananalit^ ay nangakapukaw ng dam- 
damin at nangakagaganyak ng kalooban. 

Tinuligsa ni Lutero an^ paghibili ng mga 
indulhensya, 

Sfya^y namamalagi pang alagad ng Iglesya sa 
Roma. Sapagka't kung sa kanya mang pagkapa- 
rito sa bayang ito ay namalas niya ang masasag- 
wang kilos at nag-alinlangan siya sa pagtatapat nf 
mga ito at sa kakulangan nila ng pag-ibig sa 
**TeoIohiya''' ng malayang biyayi, na totoong ma- 
hal sa gandng kanya, gayon man, ay inisip niyang 



- 11 - 

mangyayaring mabago ang lahat ng ganitong ka- 
sagwaan sa pamamagitan ng pangangaral ng eban- 
helyo. Di n|^ mapag-alinlanganan na si Lutero ay 
nagpatuloy ng lubos na paggalang sa likmuan ng 
kakristyanuhan at sa kanyang pangulo na Ponti,- 
pise sa Roma, na ang mga lisyang kagagawan ang 
siya lamang tanging nagbuyo ng kanyang kalooban 
na kabakahin niya. May kahirapan nga na ang 
bagong pamumuhay ng Alemanya hinggil sa reli- 
hiyon ay pahinuhod sa p^mahalaan ng isang Iglesya 
na nawala na pati ng damdam ng karangalan sa 
mga lalong' banal na bagay. 

Ang papa noon ay si Leon X. matalino at 
masayang kagawad ng bantog na angkan ng mga 
Medieis, yaon papa na nagsabi sa isang pagkaka- 
taon, na ang kathang salaysay tungkol kay Kristo 
ay pinagkakasalapian niya ng di kawas^.- Sa ka- 
sakiman sa salapi upang maitagu^^od^ng boong di- 
lag ang pabrika ng iglesya ni Sa.n Pedro, na si- 
nimulan ni Julio II, ay nagpasiya ng pagbibili 
ng mgasindulhensya sa kalahatan. . 

Si Alberto, na batang arsobispo sa Magunsya, 
ay siyang kitiwsAk ng pangaTlgalakal sa mga gayo't 
gayong lalawigan ng^Alemanya: at isa sa kanyang 
mga kinatawan, ang prayleng dominiko na si Tet- 
zel, ay lumitaw sa Huterbok, na dakong malapit 
sa Wittemberg. 

Ayon sa aral ng iglesya romana, m^ipatatawad 
ng papa sa pamamagitan ng mga indulhensya, 
ang mga kasalanau sa *'canon^' at ang samantalang 
parusa sa mga kasalanan, sang-ayon sa tinatawag 
na kaban ng mga indulhensya, na itinatag sa 
mga karapatan at mga gawang ukol sa Mahal na 
Birhen at sa mga santo at pat( sa mga banal na 
nangabubuhay pa rito sa lup^; nguniH si Tetzel, 
na dt marunong mahiy^ at matabil, na nagpaka- 
labis sa turo ng kanyang iglesya, - ay naghandog 
ng lubos na kapettawaran ng mga kasalanan^ sa 



— rz — 

kanino mang magbigay sa kanya ng salapi na 
pinaka bayad. 

Ga^^on na lamang ang pagkamangha at galit 
ni Lutero ng malaman niya ang ganitong pangu- 
ngugali ni Tatzel. Sang-ayon ngd sa kanyang ka- 
paniwalaan, ang kapatawaran ng kasalanan ay si- 
yang lalong pinaka inahalaga at kataastaasang ka- 
loob na buhat sa langit, at sang-ayon sa k*nyang 
pagkaunaw^ na iyan ang malayang biyaya ng 
Dyos, ay siyang tanti at kasi^^asiyang katibayan 
ng tao sa buhay hinggil sa relihiyon; at anopa't 
ang pagbibili niyan, na parang kalakal sa pdmi- 
lihan, ay nagiging malaking kasalanan sa Dyos at 
sa mga tao 

Kaya't pag ang mga taong nangungumpisal sa 
kanya sa Wittemberg, ay nangaghaharap ng niga 
indulgensya ni Tetzel, ay di niya pinakukundanga- 
nan ang nangasabing mga papel at di niya gina- 
gawaran ng patawad ang nagkukumpisal na di na- 
ngangakong magbabago ng pamumuhay. 

Sa pangangaral niya laban diyan sa bagong 
kalakal, &y ipinahayag niya na hindi kinakaila- 
ngan ng Dyos sa tao ang kaparusahan o kasiyahauy 
sapagka't iya'y naganap na ni Hesukri^to, na ang 
bisei lam&ng ng Ebanholyo ay ipangaral ang pag- 
sisisi, ang pagpapnsan ng krus ni kristo at ang 
pagsasagawA ng mabubuting gawa. 

Humakbang pa rin siya ng lalong malaki. 

Ng kaarawan ng "Todo-lo-Santos'^ ng unang 
araw ng Nobyembre ng 1517, ang mga taong nag- 
sidal5 sa m*a pagdiriwan sa simbahan ng kastilyo 
sa Wittemberg ay nangakdkita sa pintua^n niyaon 
ng isang sulat na may 95 talat^ o mga palagay 
na laban sa mga indulhensya. Ang sulat na yaon 
ay inilagay roon ni Lutero ng sinundang araw. 

Sa mga talatang ito ay pinupuwing niya ng 
boong sigla ang mapanganib na mga pananalitA 
Bg tagapangaral ng mga 'indulhensya. Hindt niya 



— 13 — . 

ikinakait na taglay ng papa ang kapangyarihang 
makapagpahayag ng kapatawaran, sa makatwid ba- 
ga'y ang kapangyarihang makapagpahayag na nag- 
papatawad ang Dyos; nguni't dinudugtungan pa 
niya ng bo5ng sigla na ang tunay na yaman ng 
Iglesya ay ang Santo Ebanhelyo ng kalwalhatian 
at biyaya ng Dyos. 

Banggiting nating ang ilan sa mga talatang 
ito, upang mahatulan ng mangbabasa ang bagay 
na ipinagsasanggalang ni Lutero, at kung ma/ ka- 
rapatan ang poot ng mga romanista sa kanyang 
pangalan at sa kanyang gaw^: 

Una. Sa pagsasabi pg ating Gur6 at Pangi- 
noong Hesukristo na maTtga^sisi kayo, ang ibig 
niya ay manatili at mamalagi sa pagsisisi ang mga 
banal sa lup^ sa boong buhay nila. 

Ika 2. Ang salitang ito ay hindt maaaring 
ihulog sa sakramento ng pagpapakahirap, ayon sa 
ipinangangasiw^ ng pare. 

Ika 4. Ang pagsisisi at ang sakit sa kalooban, 
sa makatwid baga^y ang tunay n^ pagpapakahirap 
ay nagtatagal hanggang sa ang tao ay samaarl ng 
loob sa kanyang sarili; sa makatwid baga'y hang- 
gang sa lumipat sa buhay na magpakaylan man 
mul^ sa buhay na ito. 

Ika 6. Ang papa ay hindi makapagpapawalang 
bisa sa anomang pasiya, liban sa magpahayag at 
magpatotoo n? -iapatawarang iginagawad ng Dyos, 
subali na sa mga bagay na nangauukol sa kanya; 
sa ibang paraan, ang pasiya ay dt nababago. 

Ika 21. Ang mga katiwalk ng mga indulhen- 
sya ay nangamamalt, pag nanSagsasabi, ila, sa pa- 
ma^magitan ng indulhensya ng papa, ay nagiging 
layi ang tao sa lahat ng kaparusahan, at nali- 
ligtas. 

Ika 36. Lahat ng kristyano na nagsisising 
tikis ng-kanyang mga kasalanan, ay nagtatamo ng 
isang lubos na kapatawaran sa parusa at sa pag- 



— 14 — 

kakasala, na di ngi kailangan ang mga indul- 
hensya. 

Ika 37. Lahat ng kristyanong'patay o buhay 
ay kabahagi sa lahat ng kagalingan ni Kristo o 
ng Iglesya, sa pamamagitan ng kaloob ng Dyos at 
di kailangan ang bula ng indulhensya. 

Ika 62. Ang tunay at mahalagang Yaman ng 
Iglesya, ay ang Santo Ebanhelyo ng kalwalhatian 
at biyayk ng Dyos. 

Ika 76. Ang indulhensya ng papa ay hindi 
makapag-aalis ng kagaangaanang kasalanan hinggil 
sa pagkakasala. 

Ika 94. Marapat ipd:ngaral sa mga kristyano, 
na magsitalaga ng pagBunod kay Krist/o, na kani- 
lang pun6, na ma^pasan ng kanyang krus, at 
hwag matakot sa kamatayan at sa impyerno. 

Ika ^5. Sapagka't lalong mabuti ang magdanas 
ng maraming kahirapgin sa pagpasok sa kaharian 
ng l^ehgit, kaysa magpahinga sa isang katiwasayan 
rig katawan, na bunga ng mja kaaliwan ng isang 
kapayapaang sinungaling. 

Dito nga'y napagkikita,. na ayon sa tinig ng 
mga talatang nangabanggit ay hindi itinatakwil na 
lubos ang kapangyarihan ng papa, na madaling 
napagwawari ,sa kasulatan na &ng damdamin laman at 
^ pagkamangh^t ng sumulat ay na sa inasal ng Pangulo 
ng Iglesya. At ayon ng.l sa kanya (kay Lutero), 
ang pangangaral ng mga indulhensya ay isang 
kapansanan sa pagsasanggalang ng karapatan at 
karan|alan ng papa, dahil sa ang mea ganyang 
gaw^ ay. ginanap sa kanyang pangalan. 

Ang mga. t^lat^ ni Lutero ay agad nangalat 
sa Bangkakristyanuhan, nii para bagang ipinamalit&. 
ng mpa anghel. 

Ang matagaltagal nang tutol ng budhi ng Ale- 
' manya, ay nakatuklas ng kaukulang pahayag sa 
mga talat^ ng matapang na prayle sa Wittemberg, 
na pinapuriban ng iba^t ibang lalawigan. 



^ — 15 — 

Ang mga yaon ay binasa ng Emperador Maxl- 
miiiano at sinang-ayunan; at si Leon X man na 
tanging- niapagpaumanhin sa mga Medieis ay nag- 
sabing si Fray Martin Lutero ay nagpapakilala ng 
maselang na katalinuhan. NguniH agad nahalata 
ng Papa at ng mga kasangguni nito na ang ka- 
lakal na mga indulhensya ay nangapapahamak, na 
tuloy napapanganib ang kapangyarihan ng Roma 
sa Alemanya. 

Sinikap nilang si Lutero ay magtikom ng bibig, 
at pagdaka'y tinawag sa harap^n ng Kardenal 
Gayetano sa Ausburgo, na hiniling sa kanyang 
pawalan ng bisa ang m?a talatjang sinulat niya. 

Si Lutero ay tumanggl; at ang pagtanggi^^g 
ito &y kinasanghian ng mga paraang lalong katw^. 

Si Garlos de Miltiz, la_hing sahon, na sinug^ 
SSL Alemanya, na pinaka kinatawang tagapagdala ng 
**rosang Gint6'\ na ipinagkaloob ng taong yaon 
sa Manghahalal sa Sahonya, ay nakipanayam kay 
Lutero, na kahi't malagay sa kahihiyan si Tetzel 
ay nakipagkasundo siya ng pagsang-ayon na ang 
mga paraan ng dominikong iyan ay di sinasang- 
ayunan ng papa, at nais n| papa na dsaayos ang 
Iglesya. Sa mea lakad na ito ng kinatawan 
ay nahikayat si Lutero na sumulat sa papa ng 
isang liham, na nangakong siya^ titigil ng paki- 
kipagtalo; nguniH palibhasa^t patuloy si dpktor 
Eek ng pakikipagpunyagi sa kanya, ay ipinatuloy 
niya ang pakikipagtalo, na di ria nga nagkawakas, 
kahi't inibig ni Lutero na maiwasan. 

Pagkatapos ng mga pagmumunimuni, ay pina- 
siyaharr ng Roma na ekskumulgahin o itiwalag ang 
ereheng aleman; at si Lutero, samantalang duma- 
rating ang kasulatan ng pagtitiwalag sa kanya, ay 
itinatanyag naman niya ang ^^Pahiwotig sa Hari 
at sa mga^ kristyanOng mahal na tao ng bansang 
aleman, tungkol sa pagbabago ng ayos ng kakris- 
tyanuhan. Sa pahiwatig na ito ay iminumungkahl 



— 16 - 

hiyang pukawin ang kalooban ng bayang aleman, 
na kanyang ipinalalagay na ang mga taong ba^an 
na gaya ng mga par^ ay may mga karapatan at 
mga sasagutin na gaya ng sa alin mang kristyano. 
**Lahat'\ aniya **ay mga har^ at mga pare, baga 
man kailangan na ^inoman ay hwag manungkol 
ng pagpapare kundt may kapahintulutan ng sa- 
mahan.'' 

Siya'y lalong ^umutol ng dt kawasit laban sa 
papa, na aniya'y nagpapanggap na kahalile ni 
Kristo, nguni't di hinahalintularan ang pagp^paka- 
babang loob nS: kanyang Panginoon, kungd! nag- 
papakalayaw, na nakikipag-agawan ng pagmama- 
kf^lg 3a mga emperador at mga har^; at tuloy 
pinayuhan nim ang mga aleman na palayasin sa 
kanilang lupain ang mga kinatawan ng papa, upang 
hwag makapangyari roon ang papa na gaya sa 
Italya. 

Isa pang bagong aklat ang agad iniul^t ng 
panulat ni Lutero: ^^Ang pagkabihag ng Iglesya 
m Babilonya.^^ Sa aklat na ito ay tinutuligsa niya 
ang pagpupun6 ng papa na di nanununton sa 
katwiran, 'na pinipighati ang budht ng tao, na 
diriadalang bihag sa Babilonya ang bayang kristyano, 
at diy^'y hinuhubaran ng madlang tinaglay sa 
pagkabinyag^n niya. 

Miag-ulat .pa mandin ult si Lutero ng ikatlong 
aklat : * * Tangkol sa kaloyaan ng isang kristyano^^ . 
Kahi ma't dt mapagtuligs^ na gaya ng nangauna 
ay siyang lalong nagpapaliwanag ng kaibuturan ng 
Ebanhelyo. Banggitin natin ang isang talata niyan: 
*'Hindt ang mabubuting gaw^ ang nagpapaging banal 
sa tao, kundt ang tao nang banal ang gumagaw^ 
ng mabubuting gaw^. Ang tao ay nagiging banal, 
iiindt sa pamamagitan ns utos at ng gaw^, kungdi 
sa pamamagitan ngsalitS na pangak6 i!g Dyos at 
ng pagsampalataya riyan, at kung magkagayon, ang 
pananampalataya na kaakbay ng pag-ibig at ng 



mabuting kalooban ay nagpapatuloy ng pagtulong 
at paglilingkod sa kapw^ na gaya n| walang bayad 
na pagtulong sa atin ng Dyos sa pamamagitan ni 
Kristo» At sa ganito nagiging lingkod ang mala- 
yang kristyano. Datapwa't kaylan man ay hindi 
ginagawa ng kristyano ang mga gawang ito upang 
maging lalong banal at mapalad sa harap ng Dyos, 
kundi kung siya'y nasisiyahan na at mapalad na 
sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, at 
kayi boong iaya na ginagaw^ ang lahat. Sa ka- 
tagang sabi: ang kristyano ay hindi nabubuhay sa 
gandng kanyang sarili, kundt kay Kristo at sa kanyang 
kapw^; kay Kristo sa-^pamamagitan ng pananam- 
palataya, (at) sa kanyang kapw^ sa pamamagitan 
ng pag-ibig, Sa pamamagitan ng pananampalataya 
ay napaiilanglang hanggang sa Dyos (at) sa pama- 
magitan ng pag-ibig ay nakikipantay sa kapw^, 
nguni't laging imuanahan sa Dyos at sa banal na 
pag-ibig." 

*Ang kasulatan hinggil sa pagtitiwalag kay Lu- 
tero ay .ipinagkatiwala kay Juao Eek, na Kansil- 
yer ng Unibersidad ng Ingoldstadt;. nguni't ang 
nasabing kasulatari ay hindi pinahala|ahan nga ng 
mga tao at sa mga ibang dako ay di pinayagang 
mahayag. 

Ipinahayag ni Lutero na .hindi niya pakukun- 
danganan yaon at tut^ktol siya sa harap ng isang 
**konsilyo eeumeniko" o kapulungan ng kalahatan. 

Ng ika 10 ng Djsyembre ng 1520 ay nagdikit 
m mga pinid. ng Unibersidad ng isang pahiwatig 
na inaanyayahan ang mga nagtutur5 at mga nag- 
aaral na magsidal6 sa ika siyam n| umaga kinabu- 
kasan sa pintuan ns: Silanganan ng bayan. Ang 
karamihan ay nagsidal6 sa dakong binanggit, at 
doo'y may nasumpungang isang sig&. 

Dumating ng^ si Lutero: inihagk sasig^ ang mga 
pasiyd sangpO ng ibang mga kasulatan, at sa kdta- 
pustapusan ay ang kaBulatSti ng pagtitiwalag sakanya: 



/— IS — 

VI. 

M Lutero sa harap nQ kapuluTigan m Worm^^ 

Ang batang emperador na si Garlos V ay na- 
l)abaliad. ng dahil sa mga ligalig ng kapanampala- ^ 
tayahan na nangyayari sa Alemanya. Ninais ng 
papa na samantalahin ang kapangyarihan ng harin^ 
ito at ang pagkakasapi niya sa Iglesya, upang 
patahimikin ang mongl^ng erehe: nguni't naganyak 
nito ang • bayang aleman at aaka nililingap siya ng 
kanyang Pangulo na Manghabalal sa Sahonya^ 
bagay na ipinag-urong-sailong ng Emperador Garlos 
sa pangambang bak^ n^ragdagan pa ang kanyang 
mga kaaway. Sa ganito ngang pangyayari ay 
na^asiya na lamang siya na paharapin si LuterGi^ 
sa kapulungang idadaos sa Worms. 

Ng ika 24 ng Marso ng 1521 ay pinarating 
' kay Lutero sa Wittemberg ang pahiwatig ng pag- 
tawag sa kanya, na an^ nagdala ng sulat ay isang 
s^g5 ng imperyo". Kmaglealooban din siya lig isang 
katibayan na hwag siyang gambalain sa paglalak- 
bay; at ang mga sulat na yaon ay kapw^ tinanggap 
m Lutero ng boong .hinahon. 

Magili'w siyang nagpaalam sa kanyan^ m|a; 
kaibigan, na ipinayo niya Ta kanila na manatili sa 
katotohanang itinxir6 niya sa kanila habang siya'y 
wal^; at^ di siya pumayag.na samahan siya nr 
Melanehton, na siyang nais nito, sa isipan niyang 
ito ang makakahalile niya sa pagpapatuloy ng kan- 
yang mga adhikS, sakaling siya'y m^pahamak sa 
kanyang lakad. 

Ang karamihan sa mga bayang alem^n ay 
nagsilabas na buntonbunton »a kanyang mga da- 
daanan, sa hangad na makita ang matapang naf 
prayle, na nakikipagpunyagi sa boong/kapangyari- 
han ng Roma. ^ 



— 19 — 

Sa Erfurt na dati niyang tahanan ay nangaral 
sa bayan ng isang maiklt at malam^n na panga- 
ral, na dt niya tinukoy ang;kanyang pagkatao ni 
ang kanyang mga panganib, 

Ng malapit na siya sa Worms, ay tumanggap 
siya ng mga magiliw na pahiwatig na dt paku- 
kundanganan ang salvo CQnduGto na taglay niya, 
at iminumungkahi sa kanyang hwag siyang huma- 
rap sa KApulungan, 8i Spalatin man, na kapelyan 
^t kasangguni ng Manghahalal sa Sahonya, ay 
nagpasug6 rin sa kanya ng isanjg /mungkahi, na 
hwag siyang tumuloy sa Worms, at sinagot ni. Lu- 
tero ng ganitong pananalitel: *'Kayo'y yumaon at 
sabihin ninyo sa inyong panginopn, na kahi't ang 
mga dyablo sa Worms ay makasingdami ng mga 
tis^ sa kanyang mga bubungdn, ay papasok din 
ako roon'\ At gayon ng^ ang ginawl niya noong 
ika 16 n& Abril, na nasok siyang lantad na nasa 
karwahe nakasuot par^, na nangunguna sa kanya 
ang heraldo o tagapagtanyag ng imperyo at kasama 
ng maraming kaibigan na nagsisipangabayong ka- 
sabay niya na nangagbabadya sa kanyA ng kanilang 
pakikiisa at marahil ay upang akbayan siya kung 
kinakailangan. Bumab^ siya sa tapnt ng bahay ng 
"'Gaballeros de SanJuan'' na doon niya ipinasiyang 
tumuloy. 

NabakM ang boong bayan sa kanyang pagda- 
ting, na ikinabalisa ng m?a kamp^n nB Roma, 
dahil sik akal^ nilang si Lutero ay matatakot at 
dt paroroon sa Worms, hanggang sa mdipalalagay 
ng kapulungan na siya^ nanghihimagsik. Ang mga 
k'aibigan niya, na nasiyahan ba kanyang tapang, 
ay nangangambd rin na b^k& siya mapahamak, 

Ng ika 17 ng Abril ay tumanggap siya ng 
pasug6 na^ siya'y pinahaharap sa ika 4 ng/hapon 
ng nabanggit na kaarawan sa Dieta o Kapulungan, 
at ng umagang yaon ay naggugol siya ng panahon 
sa ulun^n ng isang kail^igang maysaklt, na kanyang 



- 20 — 

pinapakinabang. Ng malapit na ang oras na takd^ 
ay tumiingo siya sa Palasyo episkopal na pinagka- 
katipunan ng Emperador at ng matataas na tao ng 
Imperyo. Ang mga kalye ay napun6 ng tao at 
upang makarating si Lutero sa kabahayan ng Pa- 
lasyo ay kinailangang idaan sa mga ibaH ibang 
bahay at mga loob^in, palibhasaH dt na makaraan 
sa kayle. 

Ba karamihan ng mga pinag-uusapan sa Ka- 
pulungan ay natagaltagalan bago tinanggap si 
Lutero, na samantal^ ay- nakatagp6 niya si Jorge 
von Frundsberg, na isa sa magigiting na kapitan 
noon, at tinapik siya sa balikat at pinagsabihan 
siyang: '*Frailecit©! Frailecito! Ngayo'y tumutung- 
tong kayo sa isang bagay na lalong mapanganib 
kaysa alin man sa mga panganib na tinahak na- 
ming mga kapitan; nguni't kung inaasahan nin- 
yong kayo^y nasa katwiran, ay magpatuloy kayo 
sa pangalan ng Dyos, at lakas^n ninyo ang inyong 
loob, na di l^yo pababayaan ng Dyos". 

May iba pa ring mga kahigodlugod na bati 
na sumakanyang pakinig, na binadyil ng makikisig 
na ginoong na sa palibot niya, at paraparang na- 
pupukaw ang kalooban sa kanyang kalagayan. 

Ng ika 6 ng hapon ay iniharap siya sa ma- 
rilag na kapulungan. 

- Si Juan Eek; na kansilyer ng arzobispo sa 
Treberis, tagapanayam ng kapulungan, ay nagsalit^ 
at tinanong siya ' kurig kinikilala niyang siya ang 
sumulat ng mga aklat na .binasa sa kanya ang 
mga pamagat, at sakaling siya ang sumulat ay 
kung hand^ siya na kanyang bawiin ang mga na- 
sulat at pawalan ng bisii. 

Tungkol sa - unang tanorig ay inamin ni Lutero 
na siya nga ang sumulat, at sak^ niya ipinaha- 
yag na pagkalooban siya ng panahon upan mai- 
hand^ niya ang kasagutan sa ikalawang tanong. 

Nag-urong-sulong muna ang kapulungan ; ngu- 



. —21- 

ni't pagkatapos ay pinagkalooban siya ng taning na 
dalawang pu't apat na oras. Ang gayong kahili- 
ngan ay ipinalagay ng mga kaaway ni Lutero na 
maaasahan sa kinabukasan ang kanyang pagbawi 
o pagpapawalang halaga sa kanyang mga sinulat. 

Ng dumating ang takdang taning at mapaha- 
rap na muli ea kapulungan, ay inalit sa kanya 
ang tanong ng sinundang araw. Sinagot ni Lu- 
tero ng boong hinahon at katiwasayan na di niya 
mababawi o mapapawalang halaga ang kanyang 
mga sinulat, kung bagama't sa ibang mga pag- 
kakataon ay nakapagpahayag siya ng may. kara- 
hasan. **Kinikilala ko", aniya, *'na kung minsan 
ay nagmataas at nagmatigas ako ng higit kaysa 
ipinahihintulot sa akin ng relihiyon at ng aking 
kasuutuan. Ako'y hindi nagpapanggap na banal; 
nguni't di ko ipinakikipagtalo sa harap ninyo ang 
aking pamumuhay at ang aking pangungugal^, 
kungld ang aral ni Hesukristo.^* At tinapos niya 
ang kanyang pananalit^ sa *pasubaling *'kanyang 
babawiin o pawawalang Kalaga ang lahat ng lagd& 
ea kanyang mga aklat na mapatutunayang laban 
sa mga Banal na Kasulatan." 

Muling tumay6 si Eek 'upang ipahayag na si 
Lutero ay naglalahad ng 'mga suliraning hindi 
nauukol sa Kapulungan; at yamang hindi marapat 
magpasiya ng alanganin, , ay dapat lutasin sa pa- 
nanalitang, kung ibig o ayaw bawiin ang mga 
lagd^ niya. 

Sa pagkabakld ng kalooban ni Lutero, ay tu- 
mugon ng ayon sa likas ng kanyang ugal!, na 
aniya'y: 

*'Yamang hinihingan ako ng maikling kasa- 
gutan ng Marangal na Emperador at ng Marara- 
ngal na Ginoo ay sasagutin ko ng walang lingong 
likod. Malibang mahikayat ako ng Banal na Ka- 
sulatan, o ng maliwanag o hayag na katwiran ay 
di ko mapawawalang halagd ang aking mga sinulat. 



— . 22 — 

Ni sa mga Konsilyo ni sa papa ay liindi ko mai- 
. pahihinuhod ang aking mga kapanaligan, yamang 
ang mga iyan ay ^ paraparang nangagkamaling ma- 
dalas. Ang budhi ko ng^ ay alipin ng Salita ng 
Dyos." 

Si Eek ay muling tumayo; at hand^ na sa- 
nang makipagtalo ng tungkol sa kapangyarihan ng 
mga konsilyo; n|uni't sa akala ng batang empe- 
rador na sapat na ang napag-usapan ay tinapos 
ang pulong. At ng sandaling ito ay siyang pag- 
bigkas ni Lutero ng mga saUtang: '*Wala akong 
magagawang ibang paraan, Narito ako. iDyos ko, 
tulungan mu *p6 ako! Siya nawa." 

Makailang sinikap na magbagong-loob si Lu- 
'tero; nguniH walang nangyari. 

Ang. emperador na mapagmatigas, bat^ at likas 
malamlam ay sumam^ ang loob sa mga pananalit^ 
ni Lutero; nguni't alang-alang sa sariling damda- 
ming maran|al ay hindi binigyan ng kapansanan 
ang ''salvo eondueto^ ni di ipinapiit si Lutero, na 
gaya ng hinihiling ng kanyang mga kaaway. 

Ng ika 26 ng Abril ay umalis sa Worms ang 
Reformador (si Lutero), na pinagkaloobang muli 
ng panibagong salvo edndueto o katibayang hwag 
gambaUin sa paglalakbay na tungo sa Wittemberg. 
Nguni't ng ika 26 ng Mayo ay nagtanyag ang 
emperador ng isang kapasiyahan laban sa kanya 
at kanyang mga kabig. Sa ganito ng^, si Lu- 
tero ay napapalaban sa dalawang lalong iiiatataas 
na kapangyarihan sa lupii, sa Papa at sa *'Cesar.'' 

Ang papa na nakalikm6 sa luklukan ni San 
Pedro, ay kinikilalang kinatawan ng Panginoon n| 
Langit; at kung sumuway sa kanya ay para na 
ring sumuway kay Kristo. Mababababi sa rito ang 
kapangyarihan ng emperador laa kinatawan ng im- 
peryo ng Roma, na tumanggap daw ng tabak Upang 
pilitin ang mga tao sa pagganap ng mga utos ng 
Iglesya. 



— 2B - 

Ngu^ii't isang daigdig ng mga bagong isipati 
ahg sunxilang sa sangkatauhan, salamat sa mga 
liwanag ng Banal na Kasulatan at sa pagliliwayway 
ng niga kaalaman. 

Pinangulimlim ng^ ni Lutero ang mga kasag- 
waan nitong dalawang pangalang papa at empe- 
rador na tinapatan ng ibang lalong dakiU: at 
ang kanyarig wagas na pananampalataya, sangpO 
ni kanyang poot sa maling isipan at kasagwaan 
ay siyang nakapagbigay lakas sa kanya laban sa 
Roma. Ang pananampalataya niya sa Diyos ang 
nakapagpatibay sa kanya ng higit kaysa mga ni- 
wawaring lalong malalakas. Kung kaya^t nagwagi 
si ^Aitero sa adhikang kindpariwaraan ay dahil sa 
di nagkaiyang lupigin ang sambahang, lup^, kungdi 
nagturo pa mandin sa mga tao ng ibang samba- 
hang lalong ma^aling, na mapaglalagakan ng ti- 
wala hinggil ^a pag-ibig ?a Diyos, 



VII. 
Si Lutero sa Warthurg 

Nilisan ni Lutero ang ' Worms sa adhikang 
timuwi sa Wittemberg; nguni't* nawalan ng kabu- 
luhan ang paghihintay ng kanyang mga kaibigan 
doon. Pinanimdim nila na bak^ siya'y sinawi r>g 
kanyang mga kalaban; nguni't si Lutero ay hind! 
nagdadanas ng anomang sakunA at eiya'y magiliw' 
na tinatamiran. 

Ang pangulo niya, ang nianghahalal sa Sa- 
honya, na nagagalak sa tapang na ipinartialas rig 
kanyang kabig sa Kapulungan sa Worms, ay nag- 
pasiyang ipaharang siya pagdaraan niya sa kagu- 
batang malapit sa Eisenaeh, at dalhin sa matan-* 
dang kastilyo sa Wartburg, na karaniwang pinag' 



— 24 — 

kakatipunan ng mga manunula noong Edad Media, 
bahay ni Isabel na taga Ungria at doon siya ku- 
lungin ng boong kaLling&. 

Doon, upang makaiwas sa mga lalang ng niga 
l^alaban, ay nagdamit ng ayon sa kaugalian ng mga 
mahal na tao noon, at kinilala siya sa Kastilyo 
sa pangalang '*Kabalyero Jorge." Ang pagkaku- 
long t'Sa kanya roon ay ikinatuw^ niya sa simulA 
sa kagandahan ng dakong yaon Sinikap niyang 
makibagay sa dakong yaon at karaniwan siyang 
maglibang sa pangangaso, baga/ na dito'y wali 
siyang mahihita dahil sa likas niyang maawain. Min* 
san ay nakntagp5 siya ng isang munting koneho 
na hinahabol ng mga aso at naisip niyang itag6 
sa manggas.ng kanyang kasuutan bagay na di rin 
niya nailigtas dahil sa di tinigilan ng mga aso 
hanggan sa napatay oi? kagat sa loob ng kanyang 
manggas. * 

Sa pang^yayaring nabanggit ay nakaisip siyang 
kumath^ ng isang maikling salaysay na inihalin- 
tulad niya ang mga hayop na hinahabol sa mga 
taong piaag-uusig ni Satanas at ng papa.. 

Si Lutero noon ay nagtalaga rin ng panahon 
sa mga aklat at nakipagsulatan sa kanyang mga 
kaibigan na nangagalak ng pagkabalita sa kanilang 
**Elias^^ na akali * nila^ nawala na. Siya'y nag- 
sulat, at ang kanyang mga lagd^ na ipinadala 
niya sa Wittemberg at nilimbag doon, ay kinawi* 
lihang binasa sa boong Alemanya. Diyan niya 
isinagaw^ ang bahagi ng lalong mahalagang aklat 
na pagkatapos ay nakatulong sa kanya sa Reforma 
o pagbabago, na ang nasabing aklat ay dili iba't 
ang Bagong Tipan sa wika ng bayan. 

NguniH ang pagkalayo niya sa kanyang mga 
kaibigan at sa kanyang gawain ay nakapagdamdam 
na lubh^ ng kanyang kalooban at hanggang sa 
nagkakaBaklt. 



— 25 — 

VIII. 
Pag-uivi ni Lutero sa Witttmherg. 

Ng makapanahang kulangkulang na isang taon 
sa kastilyo sa Wartburg ay umalis sa kanlungang 
ito, at lihim na umuwi "sa Wittemberg. 

Hindt lingid sa kanya ang panganib na kan- 
yang hinaharap, dahil sa itinan^^ag na pasiya ng 
emperador; nganiH niwalang bahai^ niya ang ka- 
tiwasayan n| dahil sa mga sulat na tinanggap niya 
sa bayang yaon na kailangan^ siya'y dumoon. 

Ang ibang masisigla na pinanguhihan ni C'aTlstad, 
ay ayaw nang makinig ng dating INIisa, at kani- 
iang ipinipiUt sa kanilang mga kababayan ang pa- 
nanampalataya at bagong ayos ng- leulto. 

May nagsilitaw rin namang mga manghuhul^, 
na sila raw ay may ta<jlay na mga pnhayag ng Dyos, 
na niwawalan ng halaga ang lahat ng karunungan 
ng tao, at hangiian sa hinahamak ang Banal na 
Kasulatan, na anila'y di na nakasisiya sa bagong 
panahon ng Espiritu Santo. 

Si Melanehton ay natitigilan. Ang ginoo ngang 
ito ay ayaw magpasiya ng tungkol sa mga gan- 
yang bagay; at aniya, "kung ang mga manghu- 
hula ay galing sa Dyos, ay disin iiwan ang kan- 
yang luklukan bago makipagpunyagi sa mga iyan." 

Ang karamihan sa bayan oy di mangagk^iisa, 
at para bagang naghahari ang pagkakahiwahiwalay 
at ang bulag na pananampalataya. 

Si Lutero ay napakita sa pulpito noong ika 9 
ng Marso ng ta6ng 1522 sa harap ng isang bayan 
na pagkaalam ng kanyang pagdating ay nagbun- 
tunan sa simbahan. Pinuri niya muna ang sikap 
ng- nangakikinig, sak^ niya idinugtong na nanga- 
nsailangan ang kristyano ng wagas na pag-ibig na 
gaya ng pananampalataya. Pinuwi'ng niya ang ka- 



— 26 -- 

rahaisang ginaw^ laban sa Misa, na ipinaalala niya 
sa niga kaharap ang inugali ni San Pablo sa Ate- 
nas na di nagsimul^ ng pagwawasak ng ^mga alta 
ng di nagsisikilala sa Dyos, kungdi ng panga- 
ngaral ng salita, na kung maganyak ang mga 
kalooban ay darating ang araw na guguho ang mga 
dambanang yaon. 

Sinang-ayunan niya ang katungkulan ng . pa* 
n2angai;al at pagpapahayag ng katotohanan; nguni't 
di marapat, aniya, na gipitin ang iba, sapagka't 
ang paraang marahas ay nakapagbubunr a lamang 
ng mga mapagpakitang tao at ng mga mapagpaim- 
babaw, sapagka't sa takot ng mga tao ay mangag- 
kukunwang nananalig ' sa di nila pinananaligan, 
Boong sanglinggong nangaral ng ganito, hanggang 
sa nasugpo ang kaguhihan. Kanyang pinungyaging 
maigi ang hangad ng mga manghuhula, na tuloy 
nagsialis sa bayan ang mga ito sa sama ng loob, 

Ang paneungugali ni Lutero sa ligalig na ito 
a}^ isang dakilang katunayan ng karunungan at 
hinahong taglay niya. Higit sa kanino mang ibang 
reformador ay nakapagtaghiy siya ng likas ng di- 
wang kristyano. Nauunawa niya na ang tungku- 
lin ng nangangaral na kristyano ay manghikayat 
sa m?a tao at matutong magpaumanhin . doon sa 
mga hindi pa nagaganyak ang kalooban. May ta- 
glay rin siyang isang damdaming mapagpigi], at 
malaking pitagan sa mga tatag na kapangyarihan. 
Sa isipang ito ay di niya sinang-ayunan ang hi- 
magsikan ng samahan na nangyari at kinasanghian 
ng labanan ng m2a taong ba^^an at ng mga ma- 
ginoo sa maraming dako ng Alemanya. Malaong 
nagbata ang mga taong ba^^an sa niabagsik na 
pagpighati m: mga maginoo, Maraming karapa- 
tang nangauukol sa mga una ang inagaw nitong 
mga hulf; nguni't nalalabi ang piga alaala^'ng 
nangawala, at ang mga salita ni Lutero at iba 
pa hinggil sa mga karapatan ng mga kristyano. 



— 27 — 

ay nagpaningas ng liyab ng pagdaramdam na hang- 
gang noo'y nangalilingid. 

Nangagharap ang mga taong bayan sa kanilang 
mga maginoo nj, isang sunodsunod na mga dalng 
hinggil sa pamamayan at sa relihiyon. Hiniling 
nila ang pagtataglay ng isang malayang pananalig 
at tuloy makapaghalal sila ng kanikanilang pastor; 
sak^ hiniling nila ang kalayaan ng pangingisda sa 
mga ilog, ang pangangaso sa mga gubat at pamu- 
mutol ng kahoy sa mga kahuyan. At inasahan 
nila ang tulong ni Lutero, na masiglang nanalit^ 
laban sa mga paghihigpit ng iglesya, 

Si Lutero ay nababakla ng di kawasi kung 
naiisip niya ang mga kahirapang dinadanas ng 
bayan at ng mangyari ^ing himagsikan, ay nag-ulat 
ng isang pahayag sa mga pangulo at mga matataas 
na tao, na aniya'y walang masisisi kungdi ang 
kanilang sarili hinggil dito sa panghihimagsik ng 
mga taong bayan,' sapagka't ang kanilang mga 
pahirap ang nagbuyo sa isipan ng mga ito. Nguni't 
sa kabilang dako ay itinanggi niya sa mga taong 
bayan ang boong karapatan ng pagwawagayway ng 
watawat ng digm^ sa ngalan ng kakristyanuhan. 
Kahima't nasa matwid, aniya, ang kanilang kahi- 
lingan, ay katungkulan nila, sa kanilang pagka 
kristyano, ang magbata ng pahirap kaysa manghi- 
ganti ng kanilang sarili. Aniya'y **Hindi nakiki- 
pagbaka ng tabak at ng lantak^ ang mga kristyano, 
kungdi n'i krus at ng pagtitiis, na gaya ng ginaw^ 
ng kanilang pangulong si Kristo," 



IX. 

Ang mga ginaioa ni Lutero sa ikagagaling ng 
Iglesya at ng pdaralan. 

Dahil sa mga ligalig sa Wittemberg at sa ibang 



— 28 -- 

mga dako ay - napilitan ang tagapaghalal at ang 
mga reformador na umayos ng mga timtunin ng 
iglesya sa mga bagong kalagayan. Ipinag-utos na 
dalawin ang mga iglesya sa pook-pook, at sa da- 
hilang ito ay naglagda si Melanehton ng panunun- 
tunan ng mga ministro o mga tagapangasiwa. Nag- 
ulat din si Lutero ng mga pangaral na dapat pa- 
nuntunan sa pagkukulto. 8a mga pangaral na ito 
ay lagi niyang pinapangingibabaw ang pangangarai 
ng mga Salit^ ng Dyos. "Ang tanging bagay na 
kailangan," aniya, ^"ay gumaya kay Maria sa 
paanan ni Jesus, at makinig araw-araw ng kanyang 
salita." Gayon man a^^ hindi niwawalang bahala 
ang ibang mga bahagi ng eulto divino o pagsamba 
sa Dyos. Siya'y Bumalat ng isang aklat sa Avikang 
latin na ang paniagat ay ^'Ayos ng Misa'^ upang 
gamitin ng mga pare. 

Pinapanatili niya ang salitang niisa gayong 
tinututulan ng dl kakaonting tao, sapagka't kinau- 
galian na, at di naman nangangahulugan ng isipang 
paghahain; pinapanatili rin niya ang eulto latino 
ng iglesya romana, bagaman binago at pinaikli; 
nguni't ipinayo niya na basahin ang mga bahaging 
nangauukol ng Biblia sa wikang Aleman, at uma- 
wit ng mga himno o ng mga awit sa wikang ale- 
man na siyang ihalile sa inaawit na dati sa wikang 
latin. Bagainan di agad nagkaroon ng mga imno 
sa wikang aleman na marapat gamitin sa kulto, 
gayon man, ng taong 1524 ay may naulat na mga 
imno na ginamit sa mga iglesya sa Wittemberg; 
ang mga pinakamainam sa mga yaon ay ulat ng 
panulat ni Lutero, na nagpatuloy ng pagsulat sa 
tanang buhay niya ng mga iba pa para sa kan- 
yang mga minamahal na mga aleman. Hanggang 
ngayon ay inaawit pa ang iba sa mga iyan sa 
boong sangdaigdig. 

Sumulat din naman siya ng isang katesismo 
o aral na ukol sa mga bata, na iniulat na may 



— 29 — 

mga larawan upang makahalina. Nilingap din 
naman ' niya ang ikasusulong ng kabinataan at ka- 
dalagahan. Sa pagkakahapay nR mga monasteryo 
ay nangasara ang maraming paaralan, at dinamdam 
ni Lutero ang kapariv;araan sa pag-aaral ng mga 
bata. Dahil dito ay tinawagan niya ang mga may- 
kapangyarilian sa mga bayang aleman na hiniling 
niyang paggugulan ang mga paaralang bayan. 
Aniya'y "pinaggugulan ng maraming salapi ang 
mga indulhensya, mga misa at ibp; ngayo'y, dapat 
namang lingapin ang lah)ng mahalaga, na dilf iba't 
ang ikatututo ng kabataan. Kung ang isang tao 
aniya ay nagkakaloob ng sanggayon upang iabuloy 
sa digma laban sa mga turko, ay di lalo't higit 
na dapat mag-abuloy sa ikatututo ng isang bata 
upang maging kristyano? 

Ang mga isipan ni Lutero ay pawang malaya 
.at laging sa ikasusulong sa pagkakatutuhan ng 
madl^. Hinangad niya na mapag-aralan sa mga 
paaralang bayan ang mga iba't ibang w^ik^ at 
kaalaman, lalong lalo na ang tungkol sa niga Banal 
na Kasulatan. Aniya: "Ang mga ito ang suksu- 
kan ng tabak ng Espiritu, ang tabernakulo na 
kinalalagakan ng mahahalagang hiyas ng pananam- 
palataya.^' Ipinatalastas niya sa mga aleman na 
kung pawawalang halaga ang mga wikafig nalala- 
man at pagbabalikan ang dating kamusmusan ay 
agadagad silang mapapasa ilalim na muli ni ka- 
pangyarihan ng papa. Hmangad niyang may ma- 
tatag na mga aklatang bayan at magkaroon ang 
mga ito ng hindi lamang ng mga akda ng mga 
Pare sa Iglesya, kungdi patf ng mga ulat ng" mga 
pagano (o mga di kumikilala sa tunay na Dyos) , 
aapagkaH ang mga ito man aniya ay nang:agha- 
hayag ng ayon sa kanilang paraan ng mga kagi- 
lagilalas na mga gawS ng Dyos. Ang miisika ay 
isa sa mga karunungang minamahalaga niya liban 
sa teolohiya at siya niyang aliwan at ginghawa sa 



— 30 — 

kanyang bahay. Mawilihin siya sa pintura at ma- 
pagbasa siya ng lahat ng tulang iniuukit sa Vikang 
alenian. At ang likas niyang ito ay ipinagtaglay 
niya ng malayang isipan at ikinaiwas niya.sa bulag 
na pananampalataya. 



X. 

Ang pagsasalin ng Bihlia. 

Ng nananahan si Lutero sa kastilyo ng Warf- 
burg, ay sinimulan niya ang pagsasalin sa wikang 
aleman ng Bagong Tipan. Ng mapauwi siya sa 
Wittemberg ay ipinagpatuloy niya ito sa tulong ni 
Melanehton na Lalong raarunong ng griego kaysa 
kanya. Noon ay ma/ isang salin ng Biblia sa 
wikang aleman; nguni't hindi hinango sa ebreo at 
sa griego, kungdi sa ''vulgata latina'^ na marami 
ang. mga di tamang kahukigan, bukod pa sa ang 
ayos ng pananalita ay di nababagay sa madla. 
Hinangad ni Lutero na mag-ulat ng isang saling 
may maliwanag na pananalita, anopa't kahigdang 
bagahin ng bayan. Ang ga.yon ay di magaan ng 
panahong yaon palibhasa't ang wikang aleman noon 
ay di pa iubhang nalilinang at may mga s'alitang 
kinakailangang paggugulan ng oras upang matukla- 
san ang tamang kahulugan. At gayon na lamang 
ang kanyang sikap at pag-iingat sa pagsasalin na 
tungkol sa mahahalagang bato na nababanggit sa 
ika 21 pangkat ni^ Apokalipsis ay sinanggunian 
niya si Spalatin na bihasa sa mga bagay na ito. 
At tungkol sa mga salaping nababanggit sa Bagong 
Tipan ay sumangguni rin siya sa mga nakakaalam 
ng mga bagay na U9- upang malapatan niya ng 
mga kaukulang salit^. 

Ang aklat na ito ay natapos niya ng otonyo 
ng taong 1522 at* agad iniulat ng isang mang- 



_ ^^ _ 

lilimbag sa Wittemberg. Ang unang salin ay inl- 
handog sa butihing gi'noo sa Wartburg, na nagma- 
gandang-loob kay Lutero ng siya'y nananahan doon. 
Hindi inilagd^ sa harapang balat ng aklat ang 
pangalan ng nagsalin at ang ibig sana ni Lutero 
ay iulat ng walang pamamahayag niya. Nguni't 
dahil sa mga kamalian ng mga salita ng ibang 
nangagsalin ay napilitan siyang maglahad ng isang 
paunawa sa mga hindi nakakaalam. Sa paunaw^ 
ay ipinaliliwanag ang Ebanhelyo na parang "isang 
masayang pagtatanyag ng tunay na David, na na- 
kipaglaban at n-anagumpay sa kasalanan, sa kama- 
tayan at sa dyablo." Pinagpaunaha.n ang kanyang 
mga mangbabasa na hwag gawin ang Ebanhelyo 
na isang aldat ng kautusan at hwag ariin si Kristo 
na isang Moises. Ng pag-ukulan niya ng mga 
kurokuro " ang iba't ibang aklat ng Biblia ay gi- 
namit niya ang ganitong mga pananalaysay at hindi 
niya hibhang pinahalagahan yaong mga di kina- 
tutuklasang maliwanag n^' aral na pi«akaiibig niya^ 
na: "Ang katibayan ng isang aklat ay naaa pag- 
kakahinggil kay Kristo." "Ang m^a kinagigiliwan 
niyang aklat ay ang Mi?a Sulat ni San Pablo; 
halong lalo na ang sa mga Taga Roma, mga Taga 
Galasya at mga Taga Epeso, at gayon din ang 
Ebanhelyo ni San juan. 

Pagkatapos maisalin ang Bagong Tipan ay di 
naghiwat at hunabas naman ang isang salin ng 
Matandang Ti])Mn. Ngayon ay siya ngang Bibha 
ng doktor IMarlin Lutero, na ganyan ang tawag ng 
bayang aleman sa Biblia. Isa sa mga salin na 
napakabuti, saUn na totoong nasasang-ayon sa diwa 
ng pinagsaUnan. x\ng saling yaon na kibhang 
matagal nang panahon ay kinalagakan ng maraming 
magaganda at makahuhigang salit^ na napakina- 
bangan S'a pagkasulong ng wikang aleman maging 
sa kasaysayan ng relihiyon at maging sa larangan 
ng kanilang wika. ' 



— 32 — 

XI* 

Pagaasawa at Pakikisama ni Lutero^ 

Ng bwan ng Hunyo ng taong 1525, walong 
ta6n pagkatapos masimulan ang Pagbabago (Re» 
forma) , ay nag-asawa si Lutero kay Gatalina de 
Bora, mongha na tumakas na kasama ng walo pa 
noong ta6ng 1523, at nangubli sa Wittemberg. 
Gayon na laraang ang mga pag-uupasala sa kan- 
yang pag-aasawa na ipinalagay na kahalayhalay ng 
kanyang raga kahiban, at marami sa kanyang mga 
kaibigan ang nag-alinlangan sa kanyang inasal) 
dahil sa kanyang panata. Nguni't ang ganyang 
mga panata ay laban sa Salita ng Byos, at ang 
adhik^ ' sa Pagbabago a^^ manghawak sa Sali- 
tang ito. 

Ang mag-asawa ay nagsama ng maginghawa^ 
Sila'y nagmahalan ng di kawasei at nagkaanale ng 
tatlong lalake at dalawang babae na naging ligaya 
nila sa bahay. 

Si Gatalina ay uliran sa pamamahay at si 
Lutero ay isang amang magiliw, na karaniwang 
ugaliin ng mga taong mahinahon. Sa ganang kanya 
ay isang kaligayahan ang lvatutubong tiwala at 
pagpapakababa ng mga ^bat^, sapagka't kanila ang 
kaharian ng langit. '*Ang Dyos", aniya, *'^y 
nagagalak sa pamumuhay ng mga bata". Minsan 
ay minamasdan niya ang pagmumukha ng mga 
bata ng nagkakatipon sa palibot ng dulang at ti- 
tunghan ang isang pinggan ng mga seresas, na 
ibig nilang kanin. Aniya'y **larawan ng nanga- 
gagalak ^a pag-asa. (Rom. 12:12). Mano nawang 
tayong lahat ay magtaglay ng gayong pagmumukh^ 
sa kaarawan ng Paghuhukom." Hindi mamakai* 
lang hinangaan niya ang kasayahan ng kan^^ang 



— • 33 - 

mga anak kung siya'y hagtataglay. ng pamamang- 
law. Mirisan ay nasabi niyang **Namatay sana 
ako sa aking pagkabat^I» Disin ay boong lugod 
kong tatanggihan ang boong karangalahg tinaglay 
ko o magagawing taglayin ko sa ^angdaigdig na ito! 
May natira sa kanyang baliay na * dalawang pa- 
mangking babae na ulila at is^ng matandang babae 
na ' aie niya, na nagngangalang Lene, at' kanilang 
minamahal lalong lal6 na ng mga batei, Namatay 
sa bahay ni Lutero. at. inaliw nito sa paghihingal6 
ng ganitong pananalit^: **Kung paano ang sanggol 
'sa duyan, ay gayon ka matutulog sa pananampa- 
lataya ^a ating mahal na' Panginoong Hesukristo, 
at pag-uumaga sa kinabuka^an ay magigisin ka sa 
buhay na magpakailanman." Tinanong' ni Lutero 
kung sinisi(5]an n^ takot, at n5 sumagot ng hindi, 
ay nasabi niyang: Ito'y hindi kamatayan, kungdl 
pag-idlip." 

Maraming kaibigan ang nagsisidaiaw na fna- 
dalas kay Lutero: anopa't kahalintulad noong na- 
bubuhay si San Pablo. Sa kagandahang asal sa 
pakikipagkaibigan ay uliran siya. Si Melanehton 
na kung lawagin niya'y Felipe ay minahal niya 
ng di kawasa at lagi niyang pinuri. Ang kanyang 
mga kaibigan ay karaniwang ma'gkatipon sa kanya sa 
oras nT paghapon, at kahima^t lumikm6 siyang 
mapanglaw sa* dulang ay agad napapawi pagsasali- 
taan at ang kanyani? pananalita ay^ laging kalugod- 
lugod. Anomang pag-usapan ay nabibigyan niya 
ng kahalagahan, at ang likas niyang masaya ay 
nakapagtataglay ng ligaya sa madl^. Nguni't sa' 
kabil^ ng kanyang kasayahan ay laging may na- 
kasingit na adhik^. At yaong mga karaniwang 
nagsisidulog sa kanyang dulang, ay di nagsitindig 
kaylan man ng di nagtaglay n^ mgax.banal na 
pangaral. - ^ 

Si Lutero sa kanyang ugaling mapagmagandang- 
loob ay totoong maawain at mapagdamay sa mga 



— 84 — 

nangangailangan nj kanyahg saklolo. Kung minsan 
ay sinisisi siya ng kanyang asawa ng dt pagsa- 
mantal^ ng pagpapayaman sa pakikisama niya sa 
mga magkioo, Nguni't minagaling ni Lutero ang 
«iya^y manatiling tnahirap. Minsan ay nabuka ang 
k'anyang bibig -sa kanyang mga an^k na aniy^^y: 
*^*Hindi ko kayo mapamamanahan ng kahi't isang 
gulden, nguni^t iniiwan: ko sa inyo ang isang Uyos 
na mayaman. 

Si Lutero ay totoong magiHwln sa m|a bagay 
ng katalagahan, at madalas niyang hinanap sa pa- 
rang ang ginghawa ng kalulwa at katiwasayan ng 
katawan. Mapaggugol ng panahon sa kanyang ha- ^ 
lamanan sapagka't maibigln siya ng mga bulaklak. 
Minsan ay pumitas ng isang rosa at nagbadyang: 
"^Kung niakagagawa ang sinoman ng isang rosa ay 
magiging marapat sa kaharian ng langit na pina- 
kaganting-pala.^' Ang mga ganda ng mga bagay 
ng* katalagahan ay laging nakapukaw sa kanya ng 
. loob. Sa isang pagkakataon ay nasabi niyang: *'Kung 
ginawa ng Dyos na napakaganda ang kaharian ng 
lupa na ating dinadaanan lamang, ay i^aano kay^ 
ang kagandahang ipinalamuti niya sa kanyang ka- 
bariang magpakayktn man ! "^ 



^ .xir. 

Si Lutera ng nabubuhay ay laging naging ka- 
Tulwa ng bageng kilus^n. Nguni't dahil sa isan^ 
pasiya ng Emperador, ay dx jnamakailang nahad- 
langan siya ng pagdalo s^a lalong mahahalagang 
pagkakataon lig mga kilusan sa Pagbabago. Siya'y 
hind^ dumald sa bantog na pulong sa Espira, na 
idinaos noong 1626, at pinanguluhan ni Eeiyiando,- 
na kapatid ni Garlos V, nguni't ang kanyang^ 
diw^ ay naroon. Noo'y ipinagbili sa mga lansa- 
ngan ang kanyang' mga sulat samantalang idina- 



^ — S5 — r 

daos ang pulong, at ang kanyang mga pananalit^ 
ay laging nakapukaw ng loob sa mga nangungulo 
sa kilusan na Pagbabago. Hindt na isang bagay 
na lingid ng isang. mongheng nabubukod. Pina- 
ngatawanan nang parang kanya ng tagapaghalal na 
si Juan na taga Sahonya, na siyang humalile sa 
^ianyang kapatid im kay Felipe, at gayon din ng 
ibaing mga maginoong aleman, na pinigil ni FeT- 
nando na hwag isagaw^ ang mga tagubiiin ng 
kanyang kapatid laban doon sa mga di napahinuhod 
i4vsa* Pasiya sa Worms, 

Noon naman ay may ligalig ang Emperador 
Garlos V sa papa at lahat ng pangyayaring ito 
ay nakapag-udyok sa Kapulungan sa kapahintulut^n 
ng Emperador na pagpaumanhinan yaong mga 
nagtataglay ng bagong pananampalataya, Nguni't 
sa ikalawang pagpupulong na idinaos din sa Espira 
noong 1529, ay nagkaroon ng isang ^i masayod 
na pasiya na binawi sa mga nagbago ng pananam- 
palataya ang kklakhang bahagi ng mga naipagka- 
loob na. Noon ng^ isinagaw^ ng mga kasapi sa 
Pagbabago ang bantog na j)agtutol, na tuloy 'tina- 
wag silang mga Protestante (o nagsisitutol) . 

Sa namamanaag na digm^ ng dalawang lapian 
ay hinangad at sinikap ni Eelipe na taga Hesse 
ang pag-iisa ng mga protestante sa Alemanya at 
ng mga protestante sa Swisa; nguni't sa pangamba 
ni Lutero na bakft pagkasanghian ng liealig at 
«ak^ sa di pagsang-ayong lubos sa mga taga Swisa 
at sa kanilang pangulong si Zuinglio tungkol »a 
katuturan nitong mga salit^ ni Kristo, n^ *^Ito'y 
aking katawan,'' . **Ito'y/ aking dug6'' ay tumanggi 
siyang makipagkaisa sa kanila. Ang pagkakahiwAlay 
na ito ay nakapagpa;luwat hg^ ng tagumpay n^ 
Reforma o Pagbabago; nguniH sa dt maliirip na 
karunungan ng Pantinoon at sa mga landasing di 
abot n| karunungan ng tao, ay pinapangyari ang 
ganitong pagkAkahiwalay ng kanyang mga galamay 



sa dakilang gawain npang maging kanya ang boong 
kalwalh^tian sa katapustapnsan. 



KapuluUgan sa Auffsburgo, 

Hindt rin dumalo si Lutero sa bantog na Ka- 
pulunAan sa Augsburgo; nguni't iniwan siya ng 
magingo niyang tagapaghalal sa Sahonya sa isaig* 
dakong malapit, sa Kastilyo sa Koburgo, upang 
siya'y mapasa malapit sa dakong yaon, na kai- 
pala'y kailanganin ang kanyang mga payo. Ang 
emperador ay dumating sa Augsburgo ng ika 15 
ng^ Hunyo ng 1530 at .pagdaka'y sinimulan ang 
mga kailanj>ang gawin hinggil ea dalawang lapian. 
^ Sa kabikab;)ang dako ay hangad, na kapw^ hu- 
■ mangga sa isang m'apayapang pagkakasund6. Si 
Melanehton ay siyang pangulong teologong protes- 
tante at siyang sumulat ng bantog na Pahayag sa 
Augsburgo (confesi6n de Augsburgo) . Ipinadala 
ang lagd-ang ito sa Koburgo, 'bago iniharap sa Ka- 
pulungan, na ipinamanhik kay Lutero na itumpak 
ang mga marapat baguhin, Ipinabalik nito, na 
taglay ang kanyang boong pagsang-ayon, at di niya 
bijiago ang a^oman, na aniya'y kung pakikialaman 
ng kanyang panulat ay di magiging lubhang ma- 
hinahon na gaya ng kay Felipe. • 

Ang pahayag sa Augsburgo ay isa sa mga la- 
long mahalagd at kalugodlugod sa Pagbabago. Si- 
nulat sa adhikang pagtataglay n| kapa)rapaan at 
pagkakasunduan, na siriikap ng may-akdS na maiwa- 
san hangga't mangyayari ^ng madlapg ikagagam 
ng lapiang romano. 

8a boong pagpupulong ^y sinikap ni Melanehton 
na magawi ang isang magiliw' na pagkakasunduan. 
Nagpahayag ,siya ng mga pagpayag na tuloy naka- 



-.37- 

sam^ ng loob ^a ilang maginoong aleman at lalong 
lalo na sa mga taga Swisa, naanila'y ang gayon 
ay lakad na paur6ng na parang alimango. Siya'y 
napakilala na haiidang tanggapin niya ang kasa- 
lukuyan noong episeopado, ipahintulot lamapg na, 
maging malay^ ang pangangaral ng Ebanhelyo. At 
hanggang sa handa siyang sumang-ayon sa kapang* 
yarihan ng papa. 

Nagpabalit^ kay Lutero ng lahat na nangya- 
yari, na ipinalagay nitong sinisikai^ ni Melanehton 
ang dt maaaring i§agaw^. Sinulatan ngi niya, na 
mahinahon niyang sinaway sa mabilis na pagpapa-^ 
hinuhod sa iglesya ng papa. Sinabi pa rin niyang: 
**Malakas ang loob ko sa mabuting layon. Taias- 
tas leong ito^y layon ng kagalingan at layon ni 
Krist% at ng Dyos. Kung tayo'y mala^pak, si 
Kristo'y malalagpak na kasama natin."' ^ Nguni't 
ibigko ang malagpak akong kasama ni Kristo, 
kaysa manghawak sa Emperador.'^* . 

'Ang kalagayan ng damdamin ni Lutero sa pag- 
kakataong ito ay lubos na nalilimbag sa imno na 
sinulat np ng kanyang panulat.— **Moog na ma- 
tibay ang aming Dyos..^'^ 

Gayon mang sinikap ni Melanohton na pina- 
nundan ng boong pagtatapat ng di kakaonting mga 
.alagad ng Roma, ay wal^ ring nangyari^ at di 
humangga sa anomang kasunduan. Nilisan ngi ng 
mga maginoong protestante ang syudad upang hu- 
ma'nd^ sa pakikidigm^; ang Emperador naman ay 
yumaon din na may ganyang akal^. Nguni't ng 
nagbabala ang Turkya na lulusubin ang imperyong 
aleman ay nagdulot ang **Cesar'\ ng kapayapaan 
sa mga protestante, sa bantog na kayarian sa 
Nuremberg noong 1532, na pinanganlaog - **Kapa- 
yapaan ng Relihiyon:^' 






XIV. 
Mga Imling taon at kamatayan ni Lutero. 

Sa mga huling taon ng pamumuhay ni Lutero, 
siya at ang kanyang mga kapanalig ay namuhay 
ng totoong mapanganib na ang tabak ng "Gesar" 
ay laging nauumang sa kanilang ulo. Ang ibig ng 
Emperador ay masugp6 ^ ang bagong aral sa pama- 
magitan ng karahasan; ngunit dahil sa mga pa- 
nganib na nauumang sa imperyo ay napipilitan 
siyang magpaumanhin sa kanila. Sak^, bukod s'd, 
ikmabalisang lagi ni Lutero ang gayong kalagayan, 
ay^ dinamdam pa mandin niya ng di kawasl ang 
mga kasamaang nangyari sa loob ng mga Iglesya 
Ebanhelika. 

Sa pagpupunyagian sa polltika ay pinaslang 
ang dakong' pinaglalagakan ng tiwala ng Dyos, at 
angibang nagtaglay ng . karapatdapat na pangalang 
protestante ay nakasirang puri sa. kanilagg pangu- 
ngugaling salarin. Ang ganitong mga pangyayari 
ay dinamdam din namang ni Melanehton, na tuloy 
ipinagkasakit niya ng malubha. 

Ang pagsfsikap ea ikalalaganap ng Ebanhelyo 
ay ipinagpatuloy ni Lutero hanggang sa wakas ng 
kanyang pamumuhay. Ang kanyang panulat at ang 
kaTiyang dili ay dt nagka^oon n| sandaling ka- 
pahingahan. At gayon man ay naganap sa kanya 
ang kautusang talaga sa sangkatauhan, sangpd sa 
ibang mga lingkod ng Dyos; nangdbab^ sa libingan 
ng di man lamang tinamd ang lupang pangak^. 

Inasahan niya na ang pangangaral ng Eban- 
helyo ay lalagatlap ng kagilagilalas sa Alemanya, 
at hanggang sa pinaniwalaan niya na mamamas- 
dan ni Isaias ang pamumukadkad ng siglo XVI. 
NStuni't sa, mga huling ta6n ng kanyang buhay 



— 39 — 

ay ithiangis niya ang di pagkaganap nitong ka- 
nyang mga pag-asa. 

Hinangad ni Lutero, na gaya ni Simeon, na 
bago siya mamatay ay makita niyang nananagum- 
pay ang pagbabago. Ang Dyos na lalong mabuti 
at lalong pantas kaysa mga tao ay nagpasiya ng 
ibang paraan. Pagkatapos nt isang pamumuhay 
na nakapapat^ at tuloy ipinagkakasaklt 'niya ay 
ninais niyang makitang tapos na ang kanyang ga- 
wain. Hindt nagkagayon. Nanaw siyang lumala- 
ganap at ito'y dapat nang maging malaking ka- 
Iwalhatian sa gatiang kanya. Ang tao ang siyang 
nagtatanim at ang Dyoe ay siyang sa kapana- 
hunan ang nagkakaloob ng araw, ng tubig, at 
ng hangin na magpapalaki ng halaman. 

Si Lutero ay naghangad, na gaya rin ni Pa- 
blo, ng oras ng pagpanaw na ikasasama niya kay 
Kristo. Sa huh'ng sermon . na binigkas niya sa 
,Wittemberg, ay sinabi* niya sa nangakinig sa ka- 
nya. **Hwag ninyong ipanalangin ang aking pag- 
galing kung ako'y magkasakit, sapagka't pagod na 
ako rito sa saogdaigdig at ang sangdaigdig ay pa- 
god na rin sa akin.^' Siya'y hindi namatay' sa 
Wittemberg kungdi sa Eisleben, sa dakong - kina- 
panganakan aa kanya, na naparoon upang niapa- 
yap^ sa mga naging ligalig niya sa mga Konde 
sa Mansfeld. Hindi nagluwat pagdating niya at nag- 
kasaklt at agad niyang nabatid na malapit na ang 
kanyang oras. Siya na rin ang nakahalati ng 
kanyang kalagayan at inasahan niyang siya'y ma- 
mamatay sa Eisleben, na dito siya ipinatiganak 
at biniriyagan. 

Ng malapit na siyang mam^\natay ay narinig 
ng nanga sa piling ^niya na kanyang inuulit-ulit 
sa latin tng mga salit^ n<r kinagigiliwan niyang^- 
Ebanhelyo, na: *'Gaydn na lamaiig ang pagsinta 
ng Dyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang 
kan/ang bugtong na Anak upang ang lahat ng §a 



■—40 — 

kanya'y nkgsisisampalataya ay hwag mangapahamak, 
kungdi magkaroon ng buhay na walang hanggan,'' 
(Juan 3-16.) Pagkatapos ay nagbadyang: '*Ama, 
aking isinasaiyong. kamdy ang esplritu ko.'' Ng 
magkagayo^y sinabi sa kany^ ng isa sa mga ka- 
sama niyang nag-aalaga sa kanya: "Padre, ibig 
mu pu bang mamatay sa pananampalataya kay 
Kristo at - sa aral na itinur6 mu p6 ? — ^ * Pagka- 
tapos na makasagot ng maliwanag na *'Oo," ay 
natulog sa Panginoon. Namatay siya noong ika 
18 ng Pebrero ng taong 1546. 

Ang kanyang bangkay ay dinala sa Wittem- 
berg at inilibing sa simbahan ng San Andres. 
Nagkaroon ng mga talumpatian sa paglilibing sa 
kanya. Nagsalit^ si Melanehton na kanyang ipi- 
nahayag na natarok niya ang kadakilaan niyang 
taong naging kaibigan niyang matalik, at idina- 
langin niyang makapiling nina Isaias, Juan Bau- 
tista, San Pablo at Agustin. At ito'y hindi bu- 
nga ng kasagwaan.sa pagkikilala nila. Hindi ng^ 
maipaktkipagtalo na si Lutero ay siyang pinaka 
dakil^ sa iglesya n% bagong panahon, maging sa 
ginaw^ niya ni siya'y nabubuhay nt maging sa 
ipinagkabis^ ng kanyang diwa sa m.ea sumunod 
na panahon, na ang tileas ng gayong pangulo sa 
laranean ng pananampalataya ay mahirap hanapin. 

Minamahal ng bayang Aleman si lAitero hindi 
lamang sa pagka Relorraador ng kakristyanuhan, 
kungdl elahil din naman sa siya'y isang pinaka- 
marangal na likas ng raga lalaking aleman. Ma- 
lakas at gayon ma'y mahinahon, banal at masay^, 
mapagtarok ng malalim na suliranin nguhi't ma- 
liwaiiag ahg isipan: anopa't natutuklasan kay Lu- 
tero ang boong karangalan ng likas aleman, ng 
fc di man lamang ikinahahamak n'l,' kanyang kapu- 
rihan. 

Kuruin ninyb ang kalagayan ni Lutero^ isang 
abang prayleng agustino na nakipaglaban sa boong 



— 41 — 

kapangyarihan ng mga papa at ng 'Ce/^ar' na noo'y 
kinikilalang -parang mga Dyos. ' Pagbulaybulayin 
din naman ninyo ang laging pakikipagpuriyagi niya 
maging sa pananalita at maging sa sulat, na, sa 
araw-araw -at sa taontaon ay laloH lalong lumu- 
lubha. Hwag din naniang kalimutan ang eksko- 
munyon o pagtitiw^lag sa kanya, ang pag-aring 
erehe sa kanya, ang libolibong paglait ng mga 
manunulat %a Roma ng dahil sa mga inilalahad 
ng kanyd^ng dila at ng kanyang panuhit, at saka 
Ungnnin pa natin ang mga^>di pukaw na kaugalian 
ng^panahong yaon na siyang Tiaging dahil tuloy 
ng paggamit niyang maminsanminsan ng marahas 
na pananalita. Tungkol sa bagay na jto ay dapat 
alaming kinilala niya at ipinahayag niyang di 
mamakailan, na aniya'y: kung ang pagkakasala ay 
gawa ng tao, ang pagpapahayag niyan ay gawa 
ng kristyano. 

Nguni't sa anoman ay hindi maitatangging 
siya'y isa sa mga }along magig4ting na tao sa 
kasaysayan ng- Europa. Sa iglesya kristyana ay 
siya nga muling unang nagbigay liwanag i^g .,pa- 
nanampalataya ng mga apostol, at itinuro niya ng 
boong Unaw at ng boong giliw. 

Ang ginawa niyang Pagbabago a.)j siyang na- 
gtng saligan ng sangdaigdigang makabago, at na- 
glng simul^ ng kagilagilalas na pagkasulong ng 
mga bayang anglo-sah(5n. 



Anff monumento sa Worms. 

Bago natin tapusin ang ' kasaysayang - ito ay 
alamln muna natin ang monumento o alaalang 
itinay6 sa Worms.' 

Itinatag ng Alemanya ang bantog na monu- 
mento sa'^orms upang ktging ipaalala sa boong 



■- 42 — ■ 

panalion ang ginaw^ ng taong walang hukb6 at 
walang yaman ay nakalupig ng bagsik ng papa sa 
pamamagitan ng isa lamang aklat, ng Santa Bil^lia 
o ng Banal na Kasulatan. 

Ang monumentong nabanggit ay pariSukat, sa 
apat niyang Bulok ay nangakatayo ang apat na 
makapangyarihang katulong ni Lutero. Sa harapan 
ay natatay6 sa kaliwa, ang pantas na» si Federic() 
at sa kanan ay ang may dakilang kaloobang si 
Felipe; ea hulihan ay nakatay6 sa kanan si Felij)e 
Melanehton, at sa kaliw^ ay si Juan Reuelin. 
Kung di sa tulong ng dalawang maginoong nauuna 
ay disin nainis ng bisig ng emperador ang gawa 
ni Lutero, at kung di sa tulong ng dalawang 
pantas na nasa hulihan, na mga gur6 sa griego 
at sa ebreo, na mga wikang kinasulatan ng Ma- 
tanda at Bagong Tipan ay disin nahirapan si Lu- 
tero ng pagsasalin niyan sa Wikang Aleman, bakit 
ang mga salin sa Latin at sa griego na ginagamit 
ng mga pare noon ay di lay^ sa maraming ka- 
malian. 

Ang harapan ng monumento ay bukas, ang 
likura't mga tagiliran ay natatakpan ng mga pinid 
na bat6. Sa gitn^ ng bawa't isa sa mga iyan ay 
may tatlong larawan na sumasagisag sa tatlong 
bayan. Ang sa kanan ay pinaka sagisag ng Mag- 
deburgo, bayang iniwasak ng kahamakhamak n^ 
mga hukbo ng imperyo; raay lambong sa mukha 
na pinakatand^ ng pagluluks^. , Ang sa dakong 
hulihan ay pinaka sa^isag ng bayang Espira, na 
may anyoner tumututol sa hangad ng papa at ng 
emperador na pagpapakabagsik sa budht at sa lahat 
na nasasang-ayon sa Salit^ ng Panginoon, na si- 
yang tangi at di nagkakabulang tuntunin ng pa- 
nanampalataya. Ang sa kaliw^ ay siyang pinaka 
sagisag ng Augsburgo na may hawak sa kamay na 
*'palma'' ng pagtatagumpay, dahil sa bayang iyan 



— 43 — 

ay ipinayag at nilagdaan ng emperador ang pag- 
papaumanhin sa mga nangagbago ng pananalig. 

Sa gitna ng monumento ay nakatindig ng 
boong gar^ ang larawan ni Lutero. Ang kanyang 
ulo ay nakatingal^ at ang kanyang mga mata'y 
nakatitig sa langit, na gaya ni Dayid noong araw, 
ayon sa nababasa natin sa Awit 121: "Ititingin 
ko ang aking mga mata sa mga bundok, na pang- 
gagalingarAig aking saklolo. Ang saklolo sa akin 
ay galing sa Panginoon, na gumawa ng langit at 
lup^.'^ Sa kaliwang kamay ay hawak niya ang 
Santong Biblia, na siyang salit^ ng Panginoon na 
namamalagi magpakaylan man, at siyang Salita na 
ibinalita ng Ebanhelyo. (I Pedro i.25.) At sa 
Biblia ay nakapatong ang kanyang kanang kamay 
na higpit, matatag, samantalang inuulit ng kan- 
yang mga labi yaong mga pananalitang binigkas 
niya ng boong tapang, na siyang katibayang bato 
na kinatatayuan ng gusali ng Pagbabago. Aniya'y: 
*MNarito ako! Wala akong magagawang ibang pa- 
raan. Tulungan nawa ako ng Panginoon. Amen.'' 
Sa apat na sulok ng kanyang kinatatayuan ay 
may apat pang larawang inilagay na pinaka kina- 
tawan ng apat na dakilang Nanguna ng Pagbabago, 
na kung di man nangagwagi ng kanilang kapana- 
hunan ay nanganghawak ng booiag tapang sa mga 
karapatan ng katotohanang pinaslang, at naging 
parang mg^, pakakak na nagpahiwatig ng panahong 
haharapin. 

Ang apat na Larawang nabanggit ay ang mga 
sumusunod: Sa kanan ng dakong harapan ay ang 
sa raagiting na si Savanorola, na ipinasunog ng 
papa sa Plorensya, at sa kaliw^ ay si Juan Hus 
na ipinasunog naman sa Konstansa sa utos ng 
Konsilyo na nagkatipon sa bayang ito; sa kanan 
ng dakong hulihan ay ang kay Juan Viclef, na 
magiting na Relormador sa Bohemya, at ang sa 
kaliwa ay ei Pedro Waldo. 



— 44 — 

Ito ang- anyo n| bantog na monuniento sa 
Worms ,na pinaka alaala kina Lutero. 

Kung matAYid na ang mga bansa (nasyon)- ay 
magtatag ng mga monumentong pinakaalala sa mga- 
nagpadakila sa kanila sa anomang paraan, ay ma- 
rapat nga na papanatilihin ng boong sangdaigdig, 
hindi lamang ng Aleraanya ang alaala sa lalong 
dakilang tao nitong mga bagong panal^n.' 



WAKAS 



Susunod ditong iuulat ang *'J3yHA^^ ni Oal- 
viN0", na Dakilang Relormador sa Hine^ra (Italya),*' 







s 



bsi 

a 
o 



t» 



;3 



^ 






^ 



